CEEFYDD_A  GEYM. 

Ton— "  Life  let  ns  cherisb." 

Cyfoded  pawb  ei  ben  i'r  làn, 
Mae'r  wawr  yn  taílu'i  goleu  gwan  ; 
Daw'r  lìaul  i'r  golwg  yn  y  man, 
A'i  lewyrch  leinw'r  byd. 
Creí'yrìd  a  gawsom, 

Sef  cref'ydd  dwyfol  rym  j, 
Caiíi'  dyfáis  dynion 
Ei  gwneyd  yn  ddim,. 

Pob  cwmwl  sy'n  tywyllu'r  byd 
A  wneir  i  fföi,  'nol  aros  ey'd  ; 
Mae'n  rhaid  i  oleu'r  nef  o  byd 
I  lwyr  orchf'ygu'r  nos. 

Doethineb  dynion  fu  yn  hir, 
Fel  niwl  yn  orcbudd  dros  ein  tir; 
Ond  diolch  am  oleuni  clír 
Yn  awr'i'w  ymlid  ffwrdá. 

Pelydred  pur  oleuni'r  nef, 
Nes  llwyr  oleuo  gwlad  a  thref, 
Fel  gallo'r  doetb  ei  adwaen  Ef, 

Sy'n  llywio  nef  a  llawr.  J.  D, 


SEION. 


Dos  rhagot,  Seion,  dringa  fry 
I  ben  y  mynyrìd  uchel  sy, 
Ac  adeilarìa  yno  d'ŷ 

A  dinas  i  dy  Dduw. 

Diolch  i'r  Arglwydd, . 
Am  alw  ar  ei  Saint 
Allan  o  Babel, 
I  gael  y  fraint. 

Mae'r  diwedrì  dyùdiau  wedi  dod, 
A'r  tŷ  i'r  bobloedd  fydd  yn  nod 
I  gyrchu  ato'n  llawn  o  glod, 

I'w  ffrwy  tho'n  ffyrdd  dy  Dduw. . 

Cyfoda'th  faner  yn  mhob  gwlad, 
I  wahodd  pawb,  a  rhoi  rhyddhad, 
A  dwyu  yr  etholedig  had, 
I  dyfu'n  mynydd  Duw. 

Yr  Arglwydd  a'th  gysura  di, 
Fel  Eden  dy  anialwch  dry, 
Ac  ynot  ceir  hyfrydwch  cu, 

A  Uawen  gân  i'th  Dduw.  -J.  13. 


ÜLAWENYDÜ     Y     SAINT. 

Seintiau  glân,  fawr  a  mân, 
I'r  Gorucliaf  seiuiwn  gâd, 
Am  roi  iierth  sydJ  o  werth, 
Er  gorchfygu'r  gelyn  certh  ; 
Llawenhawn  o  dro  i  dro, 
Nes  cael  meddu'r  byfryd  fro  : 
Parchwn  üduw,  tra  fo'm  byw, 
Draw,  draw  yn  Seion  wiw. 

CYDGOR. 

Canwn  iddo  Ef,  Brenin  nef ;. 
O,  canwn  iddo  ef. 

Hyfryd  fraint,  heb  ei  maint, 
Fydd  cael  seinio  gyda'r  Saint, 
Yn  y  wlad  roes  eiu  Tad 
I'r  ffyddloniaid  yn  ddi-wâd, 
Lle  ca'r  Seintiau,  un  ac  un, 
Ddrachtio'n  llon  o'r  newydd  win  ; 
Pawb  mewn  hedd, — hardd  eu  gwedd,  . 
Heb  elyn  drwg  a1i  gledd. 

Hyfryd  fydd  goleu'r  dydd  ; 
Draw  yn  Seion  byddwn  rydd, 
Heb  ddim  cur,  trwy'r  holl  dir, 
Ond  moliannu  am  y  gwir; 
Seintiau  Duw,  ni  awn,  ni  awn, 
Gwaredigaeth  yno  gawn, 
Lle  nid  oes  tynu'n  groes, 
Na  neb  i  roddi  loes. 

Iesu  ddaw  rnaes  o  law  ; 

Fe  orchfyga  frenin  braw, 

A  rhai  fydd  ganddynt  ffydd 

Byddaut  lawen  wel'd  y,  dydd  ; 

Ni  fydd  wed'yn  sèa  anr  sèn, 

Cânt  deyrnasu  gyda'u  Pen, 

Oll  mewn  hedd,  ar  ei  wedd, 

Heb  ofni  dim  o'r  bedd.  T.  H. 


Argr!iffwv(i  aan  Juhn  Davis,  Gcorgeiown,  Merthyi-Ty*i8l. 


